સત્યાગ્રહનું રહસ્ય. 





મુંભાઇની હામરૂલ લીગના આશરા હેઠળ શ્રીયુત જમનાદાસ 
[9કાહાસ ધરમસીતા પ્રમુખપણા હેઠળ દક્ષિણુ આક્રિકાવાળા શુ. 
'રગજી ખ ડુભાઇએ *સત્યાગ્રહુનુ રહુસ્ય' એ વિષય ઉપર એક વ્યાખ્યાન 
ડુ ખણમાં આપ્યું હતું તેનો સાર નીચે જ્ુજખ છે:-- 


વ્યાખ્યાનકારે પ્રથમ આ વિષય ઉપર ભાષણુ ગોઠવવા માટે 
[મરૂલ લીમતા મંત્રીનો આભાર માની દશાવ્યું હતું ફે આપણા 
[વિત્ર દેશતુ' રાજકીય વાતાવરણુ હાલમાં અતિ ગ'ભીર ખની રહેલું 
આપણે દેશ હાલમાં એક વિકટ પ્રગ'ગમાંથી પસાર થાય છે. 
ડામંટ્લા યાને સ્વરાજ્યનો પવન જસભેર દેશમાં સર્વત્ર કુ“કાઈ રજો 
[.. જયાં જુએ ત્યા સ્વરાજ્યની જ વાતો થઈ રહી છે અને પ્રત્યેક 
ભાર્તવાસીને એમ ભાસે છે કે જે ચળવળ આપણા દેશમાં હાલ 
પ્રવર્તી રહી છે તેતુ' અ'તમા શુભ પરિણામ જ આવશે. ખીજી બાજુ 
હિ'દુનો અધિકારી વર્ગ પ્રજાના અપૂવ ઉત્સાહને છીશભીજ્ઞ કરી નાંખી 
જાપ્તાની રાજનીતિ મહુણુ કરી હોમરૂલની ચળવળ કરનારાઓના 
તરફ વફદૃણિએ જેઈ રહ્યો છે. જાપ્તાની રાજનીતિ સામે પમલા 
લેવા દેશ અગ્રગણ્ય નેતાએ 'સત્યાશ્રડુ એ વિષય ઉપર્‌ હાલ 
"માસ ૨્રો કરી રહ્યા છે. તારે સત્યામહું અને એનુ રહસ્ય 
શં જ્રે એ સમજવું પ્રત્યેક ભારતવાસી માટે આ સમયે ખાસ આવશ્યક 
છે. અસત્ય, અન્યાય, જુલમ અને અપર્મનતી સાસે આત્મભળ યાને 
“બળથી થવું આનું નામ સત્યાત્રહું છે. શારીરિક બળની સામે. 
“ત્મક ખળ-પ્રેમ બળથી સાશૈ થવું એનું નામ સત્યામહુ છે. અન્યાયી 


ન 


અને જુલમી કાયદાએનેો અસ્વીકાર કરી વેમાં જે. સજા ઠરાવી 
હાય તે નાતે ઉઠાવી લેવી એ સત્યાત્રહું છે. આવા અન્યાયીં 
અને જુલ્મી કાયદાએની સામે થઇ તેની સજાખઓા ઉઠાવી 
આપણાં સ્વદેશી ખ'ધુએ સાઉથ આઝક્ટિકામાં મહાત્મા ગાંધીજીની 
સગદ્ારી હેઠળ સાત વર્ષ સુધી સત્યાગ્રહની લડતમાં જીઝી વિજયવ'ત 
થયા છે તે આપણે સર્જ જાણીએ છીએ. “સત્યાગ્રહુ' શખ્ઠ એ અ'ગેજક 
178331૪0 10૦81318100 શાખ્દનુ ભાષાંતર છે. અ'ચેજી ભાષામાં કેટ 
લાક એવા શખ્દ્દો છે ક્રે જેનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરતાં તેને! 
સ'પૂર્ણ ભાવ આપણે ઉતારી શકતા નથી. ”દ્િ83190 1દે૦ડાકઇત0છ 
એ એક એવે જ શખ્દ છે. એ શખ્ટને માટે ગુજરાતી યથોગિઃ. 
શખ્દ શું છે, તેની માંગણી દક્ષિણુ અકકામાં જાહેર રીતે કરવામાં આવી 
હતી. કેટલાકે! તેને “ શાંત અવરોપ્ર' ક્હેવાનું' સૂચવતા હતા, કેટલાકે 
“નિષ્કીય પ્રતિરોધ' આવે। શખ્દ ચોજવા જણાવતા હતા. પરતુ મહાત્મ 
ગાંધીજીને આ સાક્ષરી શખ્દઠો પસ'દ પડયા ન હુતા તેમ જ કે) 
1દિટ્કાં૩0&1-૦૦ નો ખરે ભાવ પણુ તેમાં દર્શાવાતો ન ડુતે।. આક્િફાન્પ 
હિ'દી સામાન્ય જનસમૂહ ઝટ ગ્રહુણુ કરી લે એવા શખ્દને /માટૈ 
ગાંધીજી ઇશ્છા રાખતા હતા અને આખરે તેમણે “સત્યાગ્રહ? એ 
શખ્દને પસ'દ કર્યો, સત્યતેો સદા જય થાય છે એ આપણું 
ધર્મશાસ્ાનું કથન છે. સત્યાગ્રહની લડતમાં હાર શખ્ઠ હોઇ ન. 
ડફ્ઞાક્રે એવી તેમની દૃઢ માન્યતા હોવાથી તેમણે એ જ શખ્ટ અ'તમાં 
પસ'દ કર્યો અતે દક્ષિણુ અક્રિકાના હિદ્ટીઆની રાજકીય લડતા 
“સત્યાગ્રહની લડત એ નામથી સસારમાં પ્રસિદ્ધ થઈ તે-આપણે/ 
જાણીએ છીએ, પાશ્ચાય દેશેમાં “ સત્યાગ્રહ ' શીખવનાર ્રીસ્તી| 
ધર્મના પ્રવર્તક ભગવાન, ઈસુ ખ્રીશ્ત થઇ ગયા છે. તેમરી સુખ્ય 
સિદ્ધાંત એ જ હતો કે મતુષ્યોએ ફોઇ પણુ સ'જેગામાં ક્ોારીરિક 
બળને। ઉપયોગ કદી કરવાનહિ, તે મહાત્માનું શિક્ષણ એટલે ગૃધી * 
જાય છે કે'એક ખ્રિસ્તીને હુથીઆર, ધારણુ ટરવાને! અધિકાર નચ 


[ 1ગરાતી જોવીરાસિટ [માસ ] 






અન્કરમાંજ (૦-૨૫ ૦ વાજ 
પુત તામ ભ્ટ્ન્ન ૮24777 ટેન્ટ “ટણ રન્ય્‌ 
[વિવ ત્ર: ૨ર ૪૨૬ 


૩ 
શશ્િંલા પચ્શો ખ્મ એ જ આપણાં પર્મશાસ્રોતો સિદ્ધાંત તેમણે 
“સ્વીકારી તેમની દશ આજ્તાઓમાંથી એકમાં ફરમાવેલું છે ફ્રે 11100 
'કૌકઇ 100૬ (111 એટલું જ નહિ પર'તુ મતુષ્ય ગમે એવા ફેોધના 
આવેશમાં આવ્યે! હાય તે! પણુ તેણે શારીરિક ''1ળને ઉપયોગ ઠરી ન 
કરતાં જણાવેલુ' છે કે જે કોઈ તમારા ડાખા ગોલ ઉપર આવીને તમાચો 
લગાવે તો તેની સામે જમણ્‌। ગાલ પણુ ધરી દો. યુરોપ ખ'ડમાં 
આજે તેમનાં એ શિક્ષણુની હાંસી થતી જ આપણે અતુભવીએ છીએ, 
છતાં એ વચનનું ખરૂં રહસ્ય જેશ્મા જાણુ છે તેએ પ્રાણી માત્ર 
પ્રત્યે પ્રેમમય ટદૃછિચા જીએ છે. પ્રેમ એ જ પરમાત્માનુ" સ્વરૃપ 
છે એમ જેએ માને છે તેઆ સમજી શકે છે કરે એક જાલમગાર અને 
અન્યાયી પુરૂષ જુલમ અને અન્યાય કરી તેનુ' ધારેલું કરાવવા 
ઇચ્છતો હાય તો જે તેના પ્રત્યે પ્રેમ રામી જુલમ અને અન્યાયને 
તાબમે ન થતાં જે દુ:ખ તે આપે તે સહુન કરી લે તેજ સત્યાગ્રહી 
છે. ભગવાન ધસુ ખ્રિસ્તના ઉપર તેના દુશ્મતેોએ એટલે। ભયકર 
જુલમ ગુજાચૌ હતા કે, તેને ઝાડની સાથે બાંધી ખીલા ઠોકી તેને 
પ્રાણુ લીધો હતો; છતાં તેની ઉપર જુલમ ગુજારનારના 
તરક તેણે નથી તિરસ્કાર બતાબ્યો યા નથી તેની સામે તેણે શારીરિક 
ખળને! ઉપયોમ કયો. તેણે હસતાં હુસતાં સત્યને ખાતર પોતાના 
પ્રાણુની આહુતિ આપી દીધી હતી, આવું મહાન્‌ કટ્ટ સહુન કરી 
તેઓએ ખરખરા સવ્યામ્રહી ખની પોતાના ગ્રાણુનું' બળીદ્રાન આપ્યુ 
ત્યારે જ તેની પાછળ ખ્રીસ્તી ધમ ને ફેલાવો થઇ શકયો છે. સત્યા- 
-ગ્રહૂનું રહસ્ય અસેરાંકામાં એક ખીજા પુરૂષ મહાત્મા થોરાએ 
'અંતાવ્યું' હતુ'' અમેરીકાની નીગ્રે પ્રજાને ગુલામીગીરીમાંથી સુક્ત 
"કરવા તેસ અમેરીકાની સરકા3તે કર આપવાની ના પાડી હુતી. 
“અને તે માટે તેને કેદમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેણે 
ડશીવ્યુ' હતું કે જે સરકાર ગુલામગીરીને ઉત્તેજન આપે તે 
“ક્રકારને નિભાવવા કંર આપવો તે અધર્મ છે. તેને સત્યાગ્રહ 


જુ 


ઉપર એટલી ખધી અચળ શ્રદ્ધા હંતી કે અમેરીકામાં એક 
"પણુ માણુસ નીગે પ્રજાની ગુલાસીગીરીની સાસે પોડાર ઉઠાવી સર- 
કારને કર ન ભરી જેલમાં જય તો નીગો પ્રજની ગુલામગીરીની 
સાંકળના ખ'ધન જરૂર તુટે તેને કર ન ભરવા માટે જ્યારે 
જેલમાં પુરવામાં આવ્યા ત્યારે જેલમાં પુરનાર માણુસે। ઉપર દયા 
ખાઇ તેણે દર્શાવ્યું હતુ' કે, આ માણસોએ મારી આસપાસ 
આવી રહેલી આ દિવાલોની મજખૂત શ રડીમાં બ'ધ કર્ચોપ છે, 
પરતુ તેએને એટલી પણુ ખુદ્ધિ નથી કે મારા આ શરીરને 
તેમણે એક જગ્યાએ બ'ધ કરી મૃક્યું છે પરતુ મામા શરોરમાં 
રહેલો આત્મા તો તદ્ન સ્વત'ત્ર છે. તે જેઈએ તેવા વિચારો 
કરી લે છે અને સ્વેચ્છા સુજબ વિચારે છે તેને ખ'ધ કરવાની" 
જગતમાં કોઈની પણુ તાકાદ નથી. જેલમાંથી છૂટ્યા પછી તેણે 
'0॥ ૦ તૈ 01 લાંપ વક૦00૦વૉહા1 ૦૦? નામતું' એઠ ન્હાન' 
પુસ્તક લખ્યુ હતુ, જે લાખો મનુષ્યો રસપૂર્વક વાંચતા હતા. તે 
'સહાન્‌ પુરૂષની માન્યતા હુતી કે આપણે પ્રથમ મનુષ્ય ખનતાં શીખવું 
જેધએ અતે રૈયત પછીથી. ત્યાર બાદ શિયામાં સત્યાગ્રહુનુ' શિક્ષણુ 
આપનાર મહાન પુરૂષ ઠાઉ'ટ ટોલસ્ટોય થયા કેરે. તેમણે ખેમમળ એ જ 
સર્વૌઃતતમ ખળ છે એ ભારપૂવ ક દર્શાવી આપેલું છે. સરકાર માત્રનો 
નિભાવ શારીરિક બળ યાને વાચોલન્સના ઉપર જ રહેલો છે. અને 
તે કોઇ પણુ રીતે ઇચ્છવા જોગ નથી. તેમની ખાસ માન્યતા ઢુતી કે 
કેદ પણુ દેશના બચાવ માટે લશ્કરની જરૂર હોવી ન જેઈએ. 
૬1રૅઉ8ાંક 30દ ૦૪11? એ સિદ્ધાંતનુ' ભારપૂર્વઠ તેમણે પ્રતિપાદન 
કરેલુ છે. ઝારના જુલમની નીચે કચરાતી પ્રજાને માટે તેમણે ઘણુ” 
કર્યું છે. નિર્ભયપણે તેમણે એવાં તા ઉત્તમ પુસ્તકો લખેલાં છે કે 
તેમના જેવા લેખકે! યુરોપમાં વર્તમાન સમયમાં ભાગ્યે જ મળી 
' આવે. ઝારના ઉપર તેએ વારવાર સખ્ત પત્ર લખતા અને રાજ્યના 
નૂલમની સામે થનારા દેશભકત પુરૂષોને શિક્ષા ન કરવા અરજે 


પૃ 


શુજારતા; તેએ રાજ્યની સામે, લશ્કરની સામે ઘણુ' સખતમ 
'સખત લખાણુ ઠરતા, છતાં ઝારની હિ'મત ન હુતી કે તેમને કઈ 
શિક્ષા કરી શકે. એવું તેમનું અતિ પવિત્ર, સાદુ' અને ધાર્સિક 
જીવન હતુ. 


આપણા દેશની પ્રજાને માટે સત્યાગ્રહ એ ક'ઈઝનવીન વસ્તુ નથી. 
પ્રાચીન ભારતના ઇતિહાસ તરફ આપણે દષ્ટિ દોડાવીશું તો માલુમ 
પડશે કે ભારતવર્ષ માં શ્રી પ્રહ્લાદજી જેવા વીર સચ્યાગ્રડી ઉત્પન્ન 
થઇ ગએલા છે. સત્યની સેવા કરતાં રાજા હુરિશ્ચ'દ્રે પાતાના રાજ- 
પાટનેો ત્યાગ કરી પોતાની આ તથા પુત્ર સાથે નીચને ઘેર પોતાની 
જાતને વેચી હતી. ભારતની ખેડુત પ્રજનના ઉપર જે રાજય તરકથી 
નતૂલમ યા તો! અન્યાય થતા તો પ્રજા રાજા સાથે રોસાઇ બેસતી 
અને સર્વ કામકાજ બધ કરી દેતી. પંસિવ રેઝીસ્ટન્સ એને દેવી 
પ્રકુલિ કહીશું તો પણુ ચાલશે અને એકટીવ રેઝીસ્ટન્સ એતે 
આસુરી પ્રજૃતિજ છે. ભારતીય પ્રજા દૈવી પ્રકૃતિને પુજનારી 
છે એટલે સત્યામહુ ભારતની પ્રજાની રગેરગમાં હાય તેમાં આશ્ચર્ય 
જેનું કંઈજ નથી. સત્યામ્રડ વિષે આટલું વિવેચન ઠરી મહાત્મા 
ગાંધીની સરદારી હેઠળ દક્ષિયુ આક્રિકાના ખાપણા દેશખ'ધુઓ 
સત્યામડુની લડત કેવી રીતે લડયા તે જાણવું ખાસ આવશ્યક છે. 


હૃક્ષિણ આક્રિકામાં કેમ લડયા? 


દક્ષિણુ આક્રિકામાં સત્યામ્રડુની લડતની શરૃઆત ૧૯૦૬ ની 
સાલથી થઇ હતી અતે ૧૯૧૩ ની સાલમાં તો લડતને વિજયવ'ત 
રીતે અત આવ્યો હતો. સાત વર્ષ પર્યત ચાલેલી આવી મહાન 
લડતને। ઇતિડ્ાસ ભાષણુ ઠ્વારા કહી જવો એ અત્ય'ત ઝુશ્કેલ કામ 
છે છતાં ખાસ અગત્યના જાણુવા જેવા ખનાવોનું વર્ણુન હું આ પ્રસગે 
શ્જી કરીશ. સત્યામ્રહુની લડતની શરૂઆત પ્રથમ દ્વાંસવાલમાં થઇ 
હતી. એટલે ટ્રાંસવાલમાં વસી રહેલા હિ'દીએને! કઇક ટુ'ફો ઇતિ- 


મકન 


ન 


હાસ જણી થો એ ખાસ જર્રવુ' છે. ટ્રાંસચાલમાં ડચ પ્રજોતુ' મુ 
પ્રજાસત્તાક રાજ્ય ચાલતું હતું તે સમયથી ત્યાં ભારતીય પ્રજા વસતી 
આવી હુતી. શરૂઆતમાં ત્યાં જનાર હિ'ટી પ્રજા સામે કેધ પણ 
તરેહુના ડાયદાએ ન હતા. કોઇ પણ હિ'દી ત્યાં છુટથી જઇ 
શકતો. લડાઈ પહેલાં એ સ્ુજબ ત્યાં ઘણા હિ'રીએ જઇ વસ્ચા 
હતા. હિ'્ીઓ વેપારમાં ઘણાજ ઝુશળ હોવાથી તેમજ તેમની 
રહેણી અત્ય'ત સારી અને સરળ હોવાથી તેએ  દ્રૉંસતાલમ ઝટ વેપાર 
પોતાને હાથ કરવા લાગ્યા, યુરોપીઅનેોનુ' જીવન વેભવી અતે ખચ ળ 
હોવાથી વેપારી વર્ગ હુરિકાદમાં હિ'ી રાસે ટછી શઠતો ન હુતે!. 
આને લીધે હિ'દીએ। સામે દ્રેષની લાગણી પેદા થવા પામી અને હિ'ટી- 
એના આવવા ઉપર અ' મુશ મૂઠવાની વાત થઇ *હી અને પરિણામ” 
એવે કાયદો થયો કે જે હિ'દી પાં. રપ સરકારને ભરે તે જ દ્રાસવા- 
લમાં દાખલ થઈ શફે. આવા ભારે કર સામે હિ'દીઓએ વાંધો 
ઉઠાવ્યો એટલે શ રકમ ઘટાડી પં. ૩ ઠરાવ્યા એટલે કે હિંદી સરકારને 
પાં. ૩ આપે તેને ચ્ચ સરકારતું ટ્રાંસવાલગાં વસવા મટે રજસ્ટર 
આપવામાં આવતું. તે સમયે ત્યાં બ્રિટીશ એલચી રહેતો એટલે 1હુ'ટી 
પ્રજાને તરત જ દાદ મળતી. નિ'દીએ સામે જે યુરાપીઅનેોને સ્વાર્થ ને 
ખાતર દ્વેષ જ ઉત્પભ થયો હતો તેઓ ઉશ્કેરણી કરવાત્ુ' જ લઈ 
બેઠા હુતા અને હિ'દીના આવવા સામે સખ્ત અઝુશ મૂકવાનો 
આાગ્રહુ વાર'વાર કરતા રહેતા હતા. આ પ્રમઃણે હિંદીએ સાચે 
ઉર્ફેરણી ચાલુ જ રહી દરે ૧૮૮૫ ની સાલમાં લૉર્ડ મીલ્નરના 
આગ્રહુથી હિ'ટી પ્રજાને રજીસ્ટર થવું પટયું અને હિ'દીએ ૧૮૮૫ ના 
ત્રીજા કાયદા સ્ુજબ પોતાની મરજીથી રજ રજીસ્ટર થયા. લોર્ડ મીલ્નરે * 
તે સમયે ચોખ્ખી રોતે જણાગ્યુ' હતુ' કે આમ એક વાર તમે રજીસ્ટર 
થશે। એટલે ભવિષ્યમાં તમારે ફરી રજીસ્ટર થવું નહીં પડશે અને. 
જેએને સર્ટીફીકેટ આપવામાં આવરી તેમને ટ્રાંસવાલ્મમાં જમ 
વસવાના અને મરજી પડે તેમ” આવવા જવૉના હુક રહેશે. . 


છઠ 


૧૮૮૫ નો કાયદા પ્રમાણ હિ'ીએ ત્યાં જમીનના માલીકે ન થઇ 
શકે તેમજ તેઓને લોકેશન (ગોરાઓથી નોખે સ્થળે રહેવાની 
જગ્યા )માં રહેવુ' એમ ઠરાવ્યુ'. પરતુ એ ખાખતના એક 
જેસની તપાસ થતાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચુકાદો આપવામાં આવ્યો 
રૃ (હિ'દીએને લે!કેશતમાં રહેવાની ફરજ પાડી શકાતી નથી. 
જે ગારાએ હિ'દીએની વિરૂદ્ધ હતા તેમને આ ચુકાદો એક 
ફૂટકા રૂપ થઈ પડયો અતે તેથી ખીજાઈ હિદીઓ સામે 
ચોકારો કરવા ચાલુ રાખ્યા અને અતેક સ્થળે ગોરાએએ 
સભાખોા ભરી હિરીએના આવવા સામે સખ્ત અઝકુશ સૂકફવા 
કાયદો ઘડવાનો સરકારને આગ્રડુ કચ. એનું પરણામ બ આવ્યું. 
૪ ૧૯૦૬ ની સાલમાં ટઢાંસવાલની સરકારે એક કાયર ઘડચે। કે જે, 


"ખુની કાયદા 


ને નામે એળખાયો. આ કાયદા માટેનું બીલ મહાત્મા ગાંધીજીના 
હાથમાં આવ્યું અને તે વાંચીને તરત જ તેમનું મગજ ઉકળી આવ્યુ'. 
એમક સ્વમાન સમજનારી કેઃમ ઉપર આવે જીલમી કોયદેો ન જ હાવો 
જોઇએ એમ તેમણે જાહેર કર્યું. હિ'ટીપ્રજા જાણે કે ચોર યા તો લુટારૂ 
જ ગુન્હુંગાર ન હોય એવે તે કાયદાનો આભાસ પડતો હતો. ' ઈન્ડીઅન 
આપીનીઅન પત્ર મારકૂતે કાયદામાં રહેલી ઝેરી કલમોને તરજુમો 
આપી આવા જુલમી કાયદને પ્રાણાન્તે પણુ વશ ન થવુ' એવુ 
રણુશીંગુ મહાત્મા ગાંધીએ ઝુકયું તે કાયદા અનુસાર દ્રાંસવાલમાં 
વસ્તા દરેક હિદીએે દશ આંગળાંની છાપ આપી કરીથી રજીસ્ટર 
શવાનુ' હતુ એટછુ જ નહિ પરતુ તેમાં ખીજી ખમવી અપમાન 
ભરેલી કલસે।ને સમાવેશ હુતો કે સ્વમાન સમજનારી પ્રજા તે ઠદી 
પણુ કબૂલ ન રાખે. આ કાયદા સાસ પોકાર કરવાનું' તરત જ શરૂ 
થઇ ગંયુ' અને વડી સરકારની સંમતિ મળી જાય તે પહેલાં 
મહાતમા ગાંધીની સરદારી હેઠળ એક ડૅપ્ઝુટેશન વિલાયત ગયુ". 
જપ્યુટેશને વિલાયતમાં અનેક રાજ્યટ્વારી પુરૂષોની ઝુલાકાત લીધી 


ડા 


અને તે વખતે કાયદ્દા ઉપર સહી થતી વિલાયતમાં અટકી; પરતુ 
પાછળથી જનરલ બોથા વિલાયત ગયા અને ઉધું ચત્તઃ સમજાવી 
તે જ કાયદા ઉપર નામદાર શહેનશાહની સહી કરાવી લાવ્યા. જ્યારે 
ગમે હકિકત બહાર ભવી ત્યારે આ કાયદાની સામે સત્યાગ્રહની 
લડત ઉઠાવવાની ઝુંબેશ ચાલી રહી. કાયદાને તામે થઈ તે મુજમનાં 
રજીસ્ટરો ન લેવાં એવે કેમે નિશ્ચચ કર્યો. ત્રણુ હજાર મતુષ્યોની 
એક ગ'જાવર સભામાં પ્રતિજ્ઞા લેવાઈ કે એક પણુ હિ'દીએ ૨જી- 
સ્ટર૨ ન થવું અતે કાયદામાં જે સજા કૂરમાવી હોય તે ખુશીથ્રી ઉઠાવી 
લેવી. આ સ્રમચે હિંદી કેમના આગેવાનોએ સરકારને એવુ' 
કહેયુ પણુ મોકલ્યુ' હતુ' કે અમે! અમારી મરજીથી રજીસ્ટર થવા 
ખુશી છીએ; પરંતુ આવો અપમાન ભરેલો કાયદો અમારે સારૃ 
ન ધડૅ, સરકારે પોતાની સત્તાના મદમાં હિ'દી કેમની આ માંગ- 
ણીને. અસ્વીકાર કર્ચો ત્યારે જ કેસે કાયદાતે તાબે ન થવાની 
ગ'ભીર પ્રતિજ્ઞા-સર્વ જેખમદારી શમજી લીધી હુતી. આ કાય- 
દાનો અમલ ૧૯૦૭ ના જુલાઇ માસથી શરૂ કરવાનો સરકારે ઠરાવ 
કથ. એ કાયદાતુસાર અસુક સુદતમાં લોકો રજીસ્ટર થઇ જવાનુ 
હંતું. હિંદી કોમે પણુ સામે થવા નિક્ષય કર્યો. હિરીઓને 
રજીસ્ટર કરવા સરકારે ઔફ્ડીસ ખોલી. હિ'દીએએ રજીસ્ટર 
આપ્રીસનો ખહિષ્કાર ઠરી દીધો. કોણ પણુ હિ'દી જાણ્યે 
અજાણ્યે આક્ીસમાં જઈ રજીસ્ટર ન લાવે તેટલા ખાતર ઓફીસની 
આસપાસ સ્વય'સેવકે।એ દેખરેખ રાખવી શર્‌ કરી. એક શહેરથી 
ખીજે શહેર સરકારી અમલદારો ઓઔડ્ઠીસ લઈ ક્રવા લાગ્યા; પર'તુ 
ભક પણુ હિ'દી રજીસ્ટર થવા બહાર ન નીકળ્યો. સરકારે જણુવેલ્યી 
મુદ પણુ પુરી થઈ. સરકાર નિરાશથઇ. હવે હિ'દી માત્ર શુન્હેગાર 
હવા. સરકારે છેલ્લે પ્રયત્ન અજમાવ્યો કૈ એક માસની મહેરભાની 
દાખલ વધુ જ્રુહ્ત આપવામાં આવે છે તે દરમીઆન સરવે એ 
રજીસ્ટર લઈ લેવાં નહિ તો સરકાર કાયદેસર કામ લેશે. હિ'દીએ! 


હ 


જેલની પરવા રખે એમ કયાં હતું? તે સુદત પણુ પુરી થઇ. સરકારે 
ફાયદાતે શરણું થવાની છેલ્લી તક આપી તે પણુ જતી રહી. લગભગ 
હપ ટકા હિ'દીએ પોતાના ટેક્તે અને સે!ગ'હનતે વળગી રહ્યા. 
૪ વખતે સુશ્કેલીનો અ'ત આણુવા ત્રણુ હુજાર હિ'દીઓની સહી 
લઈ એક અરજી મોકલવામાં આવી હતી તેમાં જણાવવામાં આવ્યું 
હતુ કે જે સરકાર કાયદાને હુજી પણુ મુલતવી રાખે તો હિ'દીઓ 
પોતાની મરજીથી રજીસ્ટર થશે. આ અરજીને પણુ ટોપલીમાં ફેકી 
દેવામાં આવી. આખરે આગેવાનેને પકડી જેલમાં ચુર્યા, કેટલાકોને 
દેશ છોડી ચાલ્યા જવાને! હુકમ કર્યો અને તેમ ન કરનારાઓને કેદમાં 
પુરવામાં આવ્યા. દરેક ફો।મના સે'કડો હિ'રીએ જેલમાં જઈને 
“એઠા, તેએ વારવાર કૈઠમાં ગયા. હિ'દમાં ખળભળાટ થઇ ૨. 
વિલાયતમાં પણુ પે।કાર થઇ રહ્યા ત્યારે સરકાર 
સમાધાનો 

કરવા તૈયાર થઇ. તે સમચે “લીડર? પત્રના અધિપતિ મી. કાર્ટ રાઇટ 
મધ્યસ્થ થયા અને એક એવું કરારનાસું થયુ કે સત્યાગ્રહની લડત 
સુલ્તવી રાખવી અને ત્રણુ માસમાં હિ'દ૧ીઆએ ઠાયદાની બહાર 
પોતાની મેળે રજીસ્ટર થઇ જવું. રજીસ્ટર થઈ જવાતુ' કામ જે સ'પૂણું 
રીતે પા૨ પડે તે। તિરસ્કારતે પાત્ર થઈ પડેલો કાયદો સરકારે રદ 
કરવો, આ જ અરસામાં એક નવે! ઇમીગ્રેશન કાયદો ધડતામાં 
આવ્યો. તે તથા ખુની કાયદો એ ખન્નેની સાથે એ અસર થતી 
હુતી ફે ગમે તેવી ઉચી કેળવણી પામેલો હિ'દી પણુ ટ્રાંસવા- 
લમાં, કાયદેસર દાખલ ન થઈ શકે. આવી રીતે જાતિભેદવાળા 
કાયદા ઘડવાસાં સરકાર જરા પણુ આંચકો ભાતી ન હુતી. હિ'દી 
કોમે કરારનામાં પ્રમાણે પોતાની મેળે રજીસ્ટર થવાતુ' કામ સ'તેષ- 
ક્રારક રીતે પાર પાડયું. અને લોડ સેલબીને પગુ એ બાબત 
સતોષ જહેર ક્યો હતો. હિદીએએ પોતાનું વચન પાળ્યું. પછી 
જંચન પાળવાનો સરકારતેો સમય આવ્યો તયારે ફાયદો રદ કરવાની 


ઉ૩ 


જનરલ સ્મટ્સે ના પાડી. આથી ફ્ે।મમાં મોટો ખળભળાટ થઇ 
રહ્યા અને સત્યાગ્રહની લ્રડત ફરી શરૂ કરવા હિ'દી પ્રજા તૈયાર 
થઇ. લીધેલાં રજીસ્ટરો એક સોટી સભા સેળવી ત્યાં ખાળી 
મૂક્યાં, અને 
લડત ફેરી શરૃ થઈ. 

આ વખતે લડત વધુ જેસથી ચાલી. નાતાલથી પણુ અનેડ હિ'રીએ 
જેલમાં જવાને આવ્યા. લડત પૂણુ જેસમાં શર થઇ. દ્રાંસ- 
વાલમાં જુના કાયદેસર વસી રહેલા સેંકડો હિ'દીઓને 
દેશપાર કર્યા. સે'કડોને પકડી જેલમાં સુર્યો. ટ્રાંસવાલના કેટલાક, 
સમજી ઝ્ુરાપીઅનાએ એકઠા થઈ હિ'દીએને મદદ કરવા એક-- 
કમિટી પણુ સ્થાપી. આખા સાઉથ આક્રકિામાં આ સમચે દરેક 
સ્થળે હિદીએની ગ'જવર સભાએ ભરાયા કરતી. જેલમાં 
અમલદારો સત્યાગ્રહીઓને જુસ્સો તોડી પાડવા સખત વર્તન ચલાવી 
રહ્યા, લડત જેમ જેમ વધતી ગઇ તેમ તેમ તેનું સ્વરૂપ લોકે 
ચોખખી રીતે સમજવા લાગ્યા. પ્રજા નિડર ખની અને સવત્યાગ્રહીએ ની 
હાર કદી છે જ નહિ એવી દ્રઢ માન્યતા થતી ગઈ. લડતની કીર્તિ 
ઝળકી ઉઠી. સન ૧૯૦૯ ની અધવચમાં હિ'દ તથા ઇંગ્લાંડ ડેપ્યુટે- 
શને। ગયાં. હિ“ અને વિલાયતથી મોટી મદદો મળી, ૧૯૧૦ માં 
દક્ષિણ આફિકામાં યુનીઅન થયુ' અને નવી સ્થિતિતે લાભ લઇ વડી 
સરઠારે સૂચના કરી ક્રે ૧૯૦૭ ને ખુની કાયદો રદ ઠરવા અને 
જાતિભેદ કાયદામાંથી ટૂર કરવો અતે હિ'ટી કોમની જરૂરીઆત માટે 
દર વર્ષે અસુક કેળવાએલા હિ'દીએને દાખલ કરવા. આખરે 
૧૯૧૧ માં એક નવું ખીલ ઘડયું અને મુશ્કેલીના અ'ત આણુગા 
પ્રયલ્ન કરવામાં આવ્યો. ૧૯૦૭ નો ખુની કાયદો સરકારે રદ ઠરવી 
પરતુ યુનીઅનનતે માઢે નવો કાયદો કરતાં તેમાં જતીભેદ ઉલટો 
વધતો હુતો અને ખીજ પ્રાંતના હિ'દીએના હુક માર્યા જતા હતા. 
એટલે સરકાર સાથે ફરી પાછી વાતચીત અને લખાણેદ શરૂ થયાં. 


પ4“ન રૂ 
પરિણામ એ આવ્યુ કે પ્રોવીઝનલ સેટલસે'ટ થયુ' અને લડત 
બજે કાયદો પાર્લામે'ટમાં પસાર થાય ત્યાં સુધી સુલ્તવી શાખવાતુ' 
ઠયું'. ૧૯૧૨ ની સાલમાં પાર્લામે'ટમાં ખીજીું ખીલ દાખલ થયુ 
તેની પણુ એ જ દશા થઈ અને ધ્રોવીઝતલ સેટલસમેન્ટના સુદત એકઠ 
વર્ષની વધારી લડત સુલત્વી રાખવામાં આવી. આ વર્ષમાં સ્વર્ગસ્થ 
ગોખલે હિ'દીએનાં ડુ:ખો નજરે જેવા આવ્યા. તેમણે સરકાર 
સાથે મસલત ચલાવી. આ વખતે સરકારે નાતાલના ગીરમીટીઆ 
મજુર પાસેથી લેવામાં આવતો ખાંડ ૩ નો કર રદ કરવાનું તેમને 
વચન આપ્યુ તે વાત તેમણે હિ'દી કે।મને જાહેર રીતે જણાવી હતી. 
પૉડ ૩ નો. કર 

નાતાલમાં ગીરમીટીઆ મજુરો અગ્નુક વર્ષની મુદત માટે આવતા હુતા 
તેએ પોતાની સુદત પુરી કરી રહે કે તેમણે હિંદ પાછું જવુ' જેધએ 
અને જે તેએા હિ'દ પાછા ન જાય અને નાતાલમાં જ રહે તો 
વરસે દિવસે તેણે સરકારને પા. ૩ ને કર ભરવો જોઇએ. આ ઠર ૧૬ 
વર્ષની ઉમરના છોકરા તેમ જ ૧૩ વર્ષની ઉમરની છોકરીએ પાસે 
પણુ લેવામાં આવતો હતો. એટલે કે એક છુટા થએલા ગીરમીટીઆ 
કુટુંબમાં એક પુરૂષ તેની આર, એક ૧૬ વર્ષની ઉમરનો સુત્ર અને ૧૩ 
વર્ષની ઉમરની પુત્રી હોય તો તે કુટુંબે વરસના પા. ૧૨ સરકારને 
કર ભરવો જોઇએ, આવી સ્થિતિને લીધે અનેક સ્રીએને અનીતિમાં 
ઉતરવુ' પડયુ છે. કેઈ પણુ રાજ્યમાં સ્રોબ।ા પાસે આવી રીતે 
જુલમી કર લેવાતું સાંભળવામાં આવ્યું નથી. સાસ્રાજ્યના એક 
ભાગમાં પ્રમાણિકપણે જાત મજુરી કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવનાર 
એક અખળા, તેર વર્ષની નાજુક બાળા પાસે ઠર લેવાનું અધમ 
પગછું સ'સ્થાનોએ ભરી હિ'દના રાંકડાં મજુરાના ઉપર અસહ્ય જુલમ 
શુજા્ચૌ છે. 

૧૯૧૩ ની સાલમાં પાર્લામે'ટમાં ચુનીઅન સરકારે હિ'દી સવા- 
| લનો નિકાલ લાવવા માટે એક ખીજ્યું ઇમીગ્રેશન ખીલ દાખલ ક્યું. 


ર૨ 


પર'તુ તથી પણુ હિ'દી ક્રેમની માંગણીને! અમલ થતે। ન હતે. 
કાયદાની અ'હર વણુદ્વેષ યાને જાતિભેદ બીલકુલ હોવો ન જોઇએ. 
એ હિ'દીએ બીજી માંગણી ઉપરાંત ખાસ માંગતા હતા. આ નવ! 
ખીલથી જાતિભેદ્ઠ કાયમ રહેતે! હેલો તે સિવાય તે જ અરસામાં 
જસ્ટીસ સર્લે એ છિ'દી લસના સખબધમાં એક દુ:ખદાયક ચુકાદો 
આપ્યા તેથી હિ'દીએ શકટમ ચોંકી ઉઠયા. 
હિ'દી લસનતો। સવાલ. 
દક્ષિણ અર્ક્રેકામાં કાયદેસર વસી રહેલા હિ'દીએને પોતાની આરી 
તથા સોળ વર્ષની અ'દરના બાળકને સાથે લઇ જવાનો કાયદો છુટ: 
આપે છે. પાર્ટ દલિઝાબેથમાં વસ્તા એક સુસલમાને પોતાની સ્ત્રોને 
હિ'દથી સાઉથ આફ્રિકા બોલાવી. સરકારે તે સ્રોને 17101111૯6 
11001181801 ( બાધીત ઉતારૂ) તરીકે જાહેર કરી. જસ્ટીસ સલેએ 
ચુકાદો આપતાં જાહેર કર્યું” કે એ આનાં લગ્ત ખ્રીસ્તી પર્માનુસાર 
થયાં નથી એટલે તે પોતાના પતિની સાથે રહી ન શક્રે. આ સુકા- 
દાથી એમ ઠરતું હતું કે હિ'દુ, સ્રુસલમાન તેમજ પારસીઓએ પોતાના 
ધમ સ્રુજબ લગ્ન કરેલાં હોય તે સાઉથ આક્રિકાનો કાયદો ઠબૂલ 
ન રાખે. આ ચુકાદો બહાર પડતાં જ હિ'દ્રીઆએ દરેક સ્થળે 
મોટી સભાએ। ભરી પોતાને વાંધો દર્શાવ્યો અને આખા હિ'રી 
સવાલનું નિરાકરણુ કરવા સરકાર સાથે પતવ્યવહાર ચલાવ્યો અને 
છેવટમાં નીચે મુજબની માંગણીઓ સરકાર પૉસે કરી અને ને તે 
માંમણીઓ કબૂલ ન રાખવામાં આવે તો સત્યાગ્રહુની લડત 
ફૂરીથી શરૂ કરવાને! નિશ્ચય કયો. 
છેવટની માંગણીએ।. 
સરકાર પાસે છેવટની માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી તે પાંચ . 


હેલી. (૧) હિ'દી લગ્તોને કાયદેસર ઠૅરાવવાં, (૨) ક્રૉ સ્ટેટ 
સ'બ'ધી કાયદાએ માંથી જાતિભેદ ટ્ર કરવે।, (૩ ) દક્ષિણ આફિકામાં 


ઉ 


જન્મેલા હિ'દીએને કે”'પમાં દાખલ થવાનો હુક જાળવી રાખવો, (૪) 
ત્રણુ પાંડનો જુલમી કર નાતાલના ગીરમીટીઆએ પ્ાસેથી લેવામાં 
આવે છે તે રદ કરવો અને (૫) જે કાયદાએ। હસ્તી ધરાવે છે તેને 
અમલ નરમાશ અને ન્યાયથી કરવો. આ પાંચ સાંગણી સરકાર 
પાસે ઠરવામાં આવી અને જેર તે ઠબૂલ રાખવામાં ન આવે તે 
સત્યાગ્રહની લડત ફૂરીથી શરૂ કરવામાં આવશે એવી ચેતવણી સરકા- 
રને આપવામાં આવી. સરકારે તેની દરકાર ન કરો એટલે સત્યાગ્રટુની 
છેવઢની લડાઈ શરૂ થઈ કે જે લડતે આખી સુષરેલી ગૃછિમાં ખળ- 
ભળાટ મચાવી મૂકચે!. 


છેલ્લી સત્યાગ્રહની લડત. 


ઉપર દર્શાવેલી પાંચ માંગણ્‌ીનું અલ્ટીમેટમ સરકારને સોલી 
મહાત્મા ગાંપ્રીજી જેહાન્સમર્ગ થી ધોતાના જ્રીનીકસ આશ્રમમાં ગયા. 
ત્યાં જઇ હુવે આ અ'તની લડત કેવી રીતે લડવી તે બાખત ઉપર 
વિચાર ચલાવવા લાગ્યા, એક દિવસે ફીનીકસ આશ્રમમાં રહેતા પુરૂષ, 
સ્રોતથા વિવાર્થીએા સાથે તેએ! ખેઠા હતા ત્યાં તેમણે પોતાના પત્તા 
શ્રોમતિ કસ્તુરમેનને ઢલ્યું કે, “અ।જથી તમે મારી સરો હોવાને કાયદે 
સર દાવે। ન કરી શકે!?. એક હિ'દુ પત્તીને સ્વાભાવિક રીતે આથી વિચિત્ર 
લાગણી થાયજ, શ્રીમતિ કસ્તુર બેને કછ્ીું “ આપ એવી શું વાતો 
કરાછો ?? મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું કે “હુ' ખડૂંજ કહું છું. આપણા 
ધમો પ્રમાણે થએલાં લગ્ત આ દેશમાં સરકાર હવે કબૂલ ન રાખે 
ગમેટલે તમે મારી સ્રી હોવાને! દાવો ન કરી શકે।'. શ્રીમતિ ઠસ્તુરખ્હેને 
તરતજ દર્શાવ્યુ' કે, “ એવે! કાયહ્રો હાય તો તરતજ તેની સામે લડવું 
જેધએ ? મહાત્મા ગાંધીજીને પ્રત્યુતર મળી રહ્યા. તેમણે પુછયું “તસે 
ભમેવા કાયદા સામે થઇ જેલમાં જશે। ? જેલમાં જાત જાતનાં દુ:ખો સહુન 
કરવાં પડશે ?. શ્રીમતિ કસ્તુર ખ્ડેને “ગમે તે ટુ:ખો સહન કરજાં પડે 
તેની દરકાર નથી પર'તુ આવા કાયદા સામે લડવું જ જેઇએ? એમ 


૧૪ 


દ્રહતાથી જાહેર કડું. તરતજ ત્યાં ઠરાવ થયો કે ફીનીકસમાં વસ્તા 
પુરૂષો, સીએ અતે વિદ્યાર્થીઓએ નાતાલ છેડી એકદમ ટ્રાંસવાલમાં 
દાપમલ થવું અને ટ્રાંસવાલની સરહદ ઉપર જઇ પોતાની એળે! 
ન આપી, દ્રાંસવાલમાં વસવા માટેની પરમીટો કેઈ પાસે હોય તે તે 
બતાવવાની ના પાડી તરતજ જેલ જવું. 
એક ડ્ુકડી ઉપડી ગઈ. 

ફીનીકસથી સોળ જણુની એક ટુકડી ઢાંસવાલ જવા માટે ઉપડી 
જેમાં ચાર રીઓ, છ વિઘાર્થીઓ અને છ પુરૂપો હતો. તેઓ સર્વ 
ટાંસવાલમાં દાખલ થયા. કેઈએ ત્યાં પોતાનાં નામા આપ્યાં નહિ. 
દ્રૉંસાલમાં ગેરકાયદેસર દાખલ થવા માટે તેમને પકડવામાં આવ્યા- 
અને દરેકને ત્રણુ માસની સખત મજુરી સાથની કેદની સજા થઇ. 
સ્રોઓ તેમજ વિદ્યોર્થીએને પણુ આવી સખત સજા થઇ છે એ વાત 
આખા દક્ષિસુ આક્િકામાં પ્રસરી ગઇ અને લેકે એક્દમ જાગૃત 
થઈ ગયા. ર 

ઇન્ડોઅન વિમેનસ એસોસીએશનના તેયારી. 

હતહાન્સખર્ગ માં ઇન્ડીઅન વિમેનસ એસોસીએશન નામનુ' એક 
સએ'નુ મ'ડળ છે. શિસિસ ગાંધી કેટલીક આએની સાથે કેદમાં 
ગયાં છે તે વાત જાણુતાં જ આ એસોસીએશનની સ્રીઆએ પણુ . 
જેલમાં જવાને! ઠરાવ કર્ચો અને બાર આએ જ્ેહાનેસખર્ગ 
છોડી એરે'જ કર સ્ટેટમાં દાખલ થઈ. ઓરે જ કો સ્ટેટમાં હિ'દીએ 
દાખલ થઇ શકતા નથી. તે કાયદાનો ભ'ગ કરી આએ ત્યાં 
દાખલ થઇ. સરકારે તેમને ત્યાં પકડી નહિ. સરકારે પણુ હિ'દીએ 
સામે આ સમચે સત્યાગ્રહ ધારણુ ઠરવાને નિશ્ચય કર્યો. સરકાર 
[હુ'દીએને કેદમાં પુરી પુરીને કાયર થઇ રહી હતી. એટલે 
હિ'દીએને જેલમાં ન પુરવા એવું વલણુ સરકારે લીધુ, આએ 


નિરાશ થઇ. ત્યાર બાદ સ્રીએએ લાઈસેન્સ લીધાં સિવાય ફળ (૬ 
વસ્તુએ ખરીદી ફેરી કરવાનુ' શરૂ ક્યુ” અને પોલીસને જાતે જઇને 


વપ 


અખર્‌ આપ્યા કે અમે લાઇસેન્સ લીધા સિવાય કૂળની ફેરી કરીએ 
છીએ અને તમારા કાયદાને ખુલ્લી રીતે ભ'ગ કરીએ છીએ તે! પણુ 
પોલીસે તેમતે પકડી નહિ. એજ સમચે જેહાન્સબગ માં ઘણા 
હિદીએ ટેોપલ્લીએમાં શાક ભાજી ફળા વિગેરે લઇ વેચવા બહાર 
નીકળી પડયા. ફેરીનો ધધો કરનદઃરને મ્યુનિસિપાલીટીમાં ફ્રી 
ભરીને લાઇસેન્સ લેવું પડે છે અને જેની પાસે લાઇસેન્સ હોય 
તેએઓજ ફૂલ વિગેરેની ફેરી ક્રી શકે છે. જેહાન્સખગ માં પુરૂષાએ 
લાઇસેન્સ સિવાય ફેરી ફરવાની શરૂઆત કરી. સરકારે આ 1હુ'દીએને 
ન પકડવાનાં હુકમ કહાડયા. હિદ્ઠીઅ નિરાશ થયા. તેએ રસ્તા 
ઉપર-પધોલીસની પાસે જઈ કાયદાનો ભ'ગ ઠરી ફેરી કરીએ છીએ 
એમ પોકાર પાડી જણાવવા લાગ્યા તો પણુ તેમને પકડવાનું સુલત્વી 
રાખ્યું. જ્યારે હિ'દીએ। દરરોજ પોલીસને આ પ્રમાણે હેરાન કરવા 
લાગ્યા ત્યારે થોડા ધણાઓને પકડવામાં આવ્યા અને તેમને જેલમાં 
મોકલ્યા. ટ્રા સ્હેટમાં ગએલી આએને જ્યારે ત્યાં ન પકડી ત્યારે 
તેએ નાતાલ જઇ કેલસાની ખાણે।ામાં કામ કરતા ગીરમીટીઆ 
મજુશે પાસે હડતાળા પડાવવાનેો વિચાર કરી તેએ તરત નાતાલ 
ઉપડી, ત્યાં જદને પણુ તેઓએ લાઇસેન્સ સિવાય ફેરી ફરવાનું 
શરૂ ક્યું તો પણુ તેમને પકડવામાં ન આવી એટલે તેએ કોલસાની 
ખાણે।માં પહોંચી અને ત્યાં મજુરોની આગળ ખો. ૩ ના જુલમી 
કર વિષે સમજુત આપી ઠામ છોડી દેવાની ઉશ્કેરણી કરવા લાગી. 
શ્રોમત ગાંધી પોતાની નાજુક તબિયત છતાં પોતાના નાના બાળકે 
સાથે કારાગ્રહુનાં દુ:ખો તમારે માટે વેઠે છે આવી ખખર ગીરમીટી- 
આએને મળતાં તેએ એકદમ હથિઆર છોડી દઇ ખાણુામાંથી ખહાર 
નીકળી ગયા અને હુડતાળ પાડી દીધી. 


હડતાળની શરૂઆત. 


હડતાળ પડતાંની ખખર મહાત્મા ગાંધીને પડતાં તેઅ તરત જ 
ન્યુકેસલ આવ્યા અને ત્યાં પોવાનુ' ઝુખ્ય મથક રાખ્યું. સરકારને 


રદ 


આ સમયે મહાત્મા ગાંધીએ પત્ર લખી હડતાળ ભવિષ્યમાં નાતાલમાં 
મોટું સ્વરૂપ પકડશે અને ગ'ભીર સ્થિતિ ઉત્પન્ન થશે તે વિષે ચેતવણી 
આપી અને હિ'દીઓની પાંચે માગણીને કબૂલ રાખી લડતને અ'ત 
લાવવા અરજ ગુજારી. પરતુ સત્તાના મદમાં છકી રહેલી યુનીઅન 
સરકારે મહાત્મા ગાંધીના શ પત્ર પર ધ્યાન ન આપ્યુ'. હડતાળ 
એકદમ વધી ગઇ અને કે।લસાની ખાણુ!માં કામ કરતા લગભગ ચાર 
હુજાર ગીરમીટીઆએ મહાત્મા ગાંધી પાસે “યુકેસલ આવી શએકઠા 
થયા, ગીરમીટના કાયદ્ટા પ્રમાણે આ સર્વ મજુરા ગુન્હેગાર હતા 
કારણુ કે જે સ્થળે તેએ કામ કરતા હોય તે સ્થળેથી એક 
માઇલ દ્ર પોતાના માલીકની ચીઠ્ઠી સિવાય તેમા જઇ શક્તો 
નથી એવે તેમને માટે કાયદો છે. એ કાયદા સ્ુજબ ન્યુકેસલ 
આવેલા સર્વ હડતાળીઆઓ। ગુન્હેગાર હતા તેમ જ તેમને આશરે 
આપનાર પણુ ગુન્ડેગાર લેખાતા હતા, આવા ગજાવર ટોળાંને 
પકડી કેદમાં કેસ પુરવા તેની ચિ'તા પણુ સરકારને થઇ પડી. આ 
ત્રણુ હુંજાર ગીરમીટીઆઓનાં ટોળામાં સ્્રોષુરૂષા તેમ જ ખાળક્ટે 
પણ્‌ હતાં. આ સવે એક જગ્યાએ રાખવાં, તેમના ખોરાક, 
ત'દુરસ્તી વિગેરૅની સભાળ શખવી વિગેરે કાર્ય કે.લું ભારે થઇ 
પડેલું હશે તેને ખ્યાલ નજરે જનારને આવી શકે એમ છે. 
ત્રણ હજાર હડતાળીઆઓ નો કુચ. 

ન્યુકેસલમાં મહાત્મા ગાંધીના આશારા હૅઠેળા રહેલા આ ત્રણુ 
હજારે માણસોને જ્યારે ત્યાં પકડવામાં ન આવ્યા ત્યારે મહાત્મા 
ગાંધીએ વિચાયું' કે આ સર્વ માણુસોને જેલમાં મોકલવા માટે 
દ્રાંસવાલ લઇ જવા, એટલે “સરકારને પકડયા સિવાય છુટકે 
જ. રહેશે ન'હ એમ ધારી ત્રણુ હુજાર માણુસોને સાથે લઇ તેઓ 
દ્ાંસવાલની કૂ કુચ માને ઉપડયા અને નાતાલની સરહદના છેલ્લા શહેર 
ચાર્લ્સ ટાઉનમાં પોતાની કેમ્પ નાખી. ત્યાં આવી એવો વિચાર 
રાખવામાં આગ્ચે હતો કે ટ્ાંસવાલમાં દાખલ થવું અને જે પકડવામાં * 


૨૭ 


ન આવે તો સર્વેને જેહાન્સખર્ગ માં ટોલ્સ્ટોય ફામેમાં લઇ જઇને 
રાખવા, 
ઢોલસ્ટોય ડામ. 

આ ટેલસ્ટોય ફાર્મ ના માલીક મી. કેલનબેક છે. મી. કેલનબેક 
મહુઃત્મા ગાંધીના પરમ મિત્ર છે. તેએ સત્યાગ્રહની લડતમાં પૂર્ણ 
ઉત્સાહુથી ભાગ લેતા આવ્યા હુતા અને હડતાળીઆઓને મદદ કરવા 
તેમને ત્રણુ માસની સાદા જેલની સજા કરવામાં આવી હતી, સત્યા 
ગ્રહુની લડત ખીજી વાર શર્‌ થઇ ત્યારે મી. કૈલનખેકે જહાન્સ- 
બગ થી રર માઈલને છેટે એક ખેતર લગભગ ૧૨૦૦ એકરનુ ખરીદ 
અને જે સત્યાગ્રહીએ પોતાનું સર્વ છોડી લડવામાં જ ગુ'થાએલા 
હુતા તેમને પોતાના સ્ત્રી, બાળકે। સાથે ત્યાં રાખવાને! વિચાર રાખ્યો. 
ત્યાંથી સરકાર પકડે તે! ફેદમાં જવું અને છુટીને ત્યાં પાછું જ આવવું 
અને સરકાર ન 'પકડે તે! ખેતરમાં ખેતીતુ' કામ કરવું, એમ હર્ઝું' હતું. 
મહાત્મા ગાંધીજી તેમજ મી. કેલનબેકને રૂશીઆના મહાન સત્યા 
યહી કટોલસ્ટ્ાયના સિદ્ધાંતા અતિ પ્રિય હોવાથી એ ખેતરતુ' નામ 
' ટોલસ્ક્ોય કાર્મ રાખ્યું હતું, ને હડતાળીઆ એને પકડવામાં ન 
આવે તો આ ફાર્મમાં લંઈ જઇતે રાખવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યે! 
હતો. ન્યુકાસલથી આ મોટા ટોળાંને લઈ મહાત્મા ગાંધી દ્રાંસવાલની 
સરહદ્નુ પહેલું શહેર વૌલ્કસરસ્ટ છે તેમાં દાખલ થયા. રસ્તામાં 
પોલીસે આવી ફ્ેટલાક હુડતાળીઆઓને' પકડયા હુતા. વોલ્કસ- 
ર્સ્ટમાં એકાદ દિવસ રહી કુચ પાકી શર થઇ. આ કુચમાં લગભગ 
૨૦૦૦થી વધુ માણુસો હુતાં. તેમાં ૧૨૨ સ્રોબએા અને પ૦ બાળકે! 
હતાં, વીલ્કસરસ્ટથી હડતાળીઆએ પામફ્ફાર્ડ જનાર ઢુતા. 
મહાત્મા ગાંધીને રસ્તામાં પોલીસે વોર ટથી પકડયા. તેમને 
વો!લ્કસરસ્ટ લઈ ગયા વ્યાં ફોર્ટમાં તે જામીન આપી છુટા થઇ 
તરત પાછા હુડતાળીઆઓની ડઝુચમાં ભળ્યા અતે સ્ટાંડરીન સુધી 
'શ્રહૉચ્યા, ત્યાં પોલીસે ઘણાક હડતાળીઆઓને પકડયા અને પછા 


કકરો 


૧૮ 


નાતાલ સોકલી દીધા. મી. કેલનખેક પણુ સાથેજ હુતા અને ભી. 
પોલાક પણુ ત્યાં આવી મળ્યા. રહૅલા માણુસોએ મુચ પાછી 
શરૂ કરી અને તેએ સર્વ ગૈલ્ીીગસ્ટડ આવી પહોંચ્યા. અહીં 
આગળા ટ્રાંસવાલનો મુખ્ય ઇમીગ્રેશન અમલદાર પોલીસના 
માણસોને લઇ આવ્યો અને મહાત્મા ગાંધીને ગીરમીટના કાયદાને 
ભ'ગ કરવા માટે પકડયા. તેમની નેખમદારી મી. પોલાકે લીધી 
અને કુચ ત્યાંથી પાછી શરૂ કરી અતે ખાલક્ર આવી પહોંચ્યા. ત્યાં 
કેટલીએઠ ટ્રેના તૈયાર રાખી હુતી. મહાત્મા ગાંધોને ડ'ડીની કેટ માં 
લઇ ગયા અને ત્યાં તેમના ઉપર ત્રણુ આરોપો મૂકયા. પોતે ગુન્હુગાર 
છે એમ ડબૂલ્યુ' અને તેમને એક વર્ષની કેદની સજા ક્રમાવવામ 
આવી. ખાલકૂર આગળા મહાત્મા ગાંધીને પકડી જવાથી ઉક્ફેરાએલા 
હેડેતાળીઆએઓ દ્રેનમાં બેસી નાતાલ જવા આનાકાની કરતા હુતા. 
પરતુ મી. પોલાક તેમજ બીજા હિ'દી આગેવાનોની સમજાવટથી 
તેએ દ્રેનમાં બેઠા અને હુથિઆરબ'ધ પોલીસની ટુકડી સાથે તેમને 
નાતાલ પાછા લઇ જવામાં આવ્યા જ્યાં આગળ ખુલ્લા મેદાનમાં 
તાર ખાંધી લઈ તેઓને કેદમાં પુયાં. આ પ્રમાણુ કુચની પૂર્ણાહુતિ 
થઇ. સી. કેલનબેક તથા મી. પોલાકને પણુ સજા કરી કેદમાં સુયો. 


હડતાળને! સોઢેો પ્રચાર્‌. 


ઉપલી હુડતાળનેો આવી રીતે અ'ત આવ્યા ખાદ ડરખન અને 
તેની પાસેના જીલ્લાઓમાં શેરડીના ખેતરોમાં કામ કરતા ગીરમીટી- 
આએે મોટી હુડતાળ પાડી, મહાત્મા ગાંધી જેલમાં જતાં કોઈ પણ 
જાતના પ્રયાસ સિવાય ઢુડતાળા આપોઆપ જ એકદમ આખા 
નાતાલમાં પ્રસરી રહી અને આ છેલ્લી લડતમાં ૨૦,૦૦૦ હિદીએસએ 
ભાગ લીધે. નાતાલમાં શેરડીના એક કારખાનામાં હડતાળીઆએઓ 
તથા પોલીસ વચ્ચે ઝપાઝપી થઇ અને તેને પરિણામે પોલીસે 
ખ'દુકની ગાોળીએના ખહા૨ ઠર્યા, જેના પરિણાસે અનેક હૂડતા- 


શહ 


ળીઆખએ ઘાયલ થયા તથા માર્યા ગયા અને હિ'દ તથા વિલ્ાયતમાં 
ખળણશળાટ થઇ રહ્યો. સ્થિતિ એટલી ખધી ગ'ભીર થઇ પડી કે 
હિ'દી ક્રેમના જાણીતા દરેક આગેવાનને પકડી જેલમાં પુરવામાં 
આવ્યા હુતા અને ઢુડતાળીઆઓની દેખરેખ રાખવાને પણુ 
ક્રોઇ રહ્યું નહિં. એક આગેવાનને પકડયો! કરે તેની જગ્યાએ 
ખીજે આવી ઉભે જ છે. તે જતાં તેની જગ્યા ત્રોજાએ લઇ 
લીધી હાય. આમ વાર'વાર આગેવાને પકડાતાં ત્યાં કેઉઇ નનેખમદ્દાર 
બીજું સ'ભાળી શકે એવુ ન રહેવાથી મહાત્મા ગાખલેએ મેસર્સ 
એ'ડૂસ અને પીઅરસનને તરત હિ'દથી આકા રવાના ક્યો.. 
હિ'દમાં લોકલાગણીને જુસ્સો એટલે ગધે વધ્યો હતે કે સ્થિતિ અત્યત 
(ચિ'તાજનક થઈ પડી હતી. આખરે ભલ વૉઇસરીય લીર્ડ હાડિ”જ 
બ્ડાર્‌ે ધાયા અને તેમણે સત્યાગ્રહુની લડતને મદ્રાસમાં જાહેર રીતે 
ઉત્તજન આપ્યુ અને હિ'દના જાહેર મતને તેમણે પુષ્ટિ આપી વડી 
સરકાર અને હિ'ટી સરકારના આગ્રહથી સુનીઅન સરકારે ભક કમીશન 
નીમ્યુ' અને હિ'દીઓનાં ડુ:ખોની તપાસ કરવાને હુકમ થયે. 
હુ'દ્ટી સરકારે સર બેન્જામીન રોખર્ટસનને ત્યાં કમીશનમાં મે।કલ્યા 
અને સાત વર્ષની લાંખી સુદ્તે જે છેલ્લી પાંચ માંગણીએ હિ'દી 
કોમેકરી હુતી તે સરકારે આખરે ઠખુલ રાખી સત્યાગ્રડંતી લડતને।. 
અ'ત આણયે!.* 
મહાત્મા ગાંધીના સ્મર્ણોંય પ્રસ'ગે!. 

આ મહાન લડતના સેજીની મહાત્મા ગાંધીજીએ જે અપ્રતિમ 
શૈર્ય, નીડરતા, સ્વદેશ પ્રેમ, ક્ષમા વૃત્તિ અને સત્યના આગ્રહુ માટે 
દ્રદ નિશ્ચચો બતાવ્યા છે તેથી અવધિ થઇ ગઈ છે. તેનું વર્ણન 
ટુંકમાં ભાષણુ દ્વારા ન થઈ શાકે છતાં જે ખે ત્રણ ચાર પ્રસંગો મનનીય 
છે તે અત્રે આપવા ચોગ્ય પાયું છે ;-- 


| પ્રજાની આગેવાની લઇ તેને શુદ્ધ અને સત્ય માર્ગે દોરવવાનુ' 
કત્તવ્ય બજાવવાનુ* જે પુરૂષના સદ્શાગ્યમાં લખાયલું છે, તેનામાં 


૨૩: 


ગ્રારિત્રમળળ કેટલું હોવું જેઝએ તેનો દાખલો આધુનિક સમયના 
છહિ'દી આગેવાને।માં તો સાધુ મોહનદાસે જ બતાવી આપ્યો છે. પ્રજાની 
સેવા કરવી એટલે તેઆ એમ જ માને છે કે પરમાત્માની સેવા 
કરવી. શાજાસેવા અને પ્રભુસેવા એમાં તેએ ભિન્નતા જેતા નથી. 
પવિત્ર આર્ચાવતની સેવા બજાવવા ઈશ્છનારાઓને તેમજ ભારતના 
આગેવાનોને તે ખાસ અનુકરણીય હોવાથી તેમના જીવનના કેટલાક 
અપ્રસિદ્ધ પ્રસ'ગો ;અત્રે આપવા અસ્થાને ગણાશે નહિ. 

શ 4૬ મેદ . 


(૧) અગાધ પ્રેમ અને સ્વદેશ વાત્સલ્યથી ઉભરાઈ જતું એક 
દૃશ્ય આ પ્રસગે સુર વાચકે! સમક્ષ રજુ કરૂં છું:--સત્યાત્રહની મહા" 
ભારત લડતના ઇતિહાસમાં તા. ૨૨-૧૨-૧૯૧૩ સોમવારનો દિવસ 
ન વિસરાય એવો હતો. ડરબન શહેરમાં પારસી રૂસ્તમજી-હિ'ટ્ટી- 
એના કાકાજી અતે એક વચોવૃદ્ધ સત્યાત્રડી-તું' ધર હિ'દીઓથી 
તે દિવસે ઉભરાઇ રહેલું હંતુ'* ઘરને લગતા વાડામાં સે'કડો હુડતા" 
ળીઆબએ પોતાની આએ તેમ જ બાળકેને લધને બેઠા હતા. 
હડેતાલના સમયે બ'દુકોની ગોળીઓના બહારથી ઘાયલ થએલાઓ 
પણુ ત્યાં હાજર હતા. મૃત્યુને વશ થબેલા હડતાંલીઆઓની વિધવા 
થએલી સીએ પોતાનાં નાનાં બાળકોને સોડમાં સમેઢીને ત્યાં 
બેઠેલી હુતી. સાંજના ચાર વાગ્યાને સુમારે મહાત્મા ગાંધી ત્યાં 
આવ્યા. વેમને કારાગ્રહુમાંથી છુટયાને માત્ર બે જ દિવસ થયા હતા. 
તેગ્મો ત્યાં આવી આ ગીરમીટીઆનાં ટોળામાં દાખલ થયા. વાડામાં 
ગમક ખુણામાં જ્યાં મરહુમ સુઝાઇ અને 'સેલ્તરનની ( ગોળી બહારથી 
માર્યો ગએલા ગીરીમીટીઆ ) વિધવાએ બેઠી હંતી તેમની પાસે 
તેએ ગયા. તે વિધવાઓના હુદયમાં આ સાધુ સુરૂષને જેઈ ઉત્સાહ 
આવ્યો, અને તેએ તેના ચરણુમાં જઇ લોઢી પડી. તેમણે મહા 
મહેનતે અત્ય'ત સ્નેહથી તેમને ઉઠાડયાં. સામે ઉભેલી એક વિધવાના 
“અભ ઉપર હાથ સુકી તેના તરફ એક જ દૃણિએ જેઈ રહયા, આ.. 


વખતે તેમના હૃદયના ભાવ કેવા અલોકિક હરશે તેને ખ્યાલ તેમને 
નજરે જેનારતે જ આવી શકે. વિધવાએની આંખમાંથી અકૃધારા 
વહી જતી હતી, આ દ્રીન અને દુ:ખી વિધવાએના રૂદનમાં સકળ 
હિ'દ્ીકોમની દુ:ખી અને અતિ દીન સ્થિતિ આ મહાન પુરૂષે જેઈ. 
તે મહાન પુરૂષના ચહેરા ઉપરથી એમ જ લાગતું હતુ' કે અતિ 
કગાછળા સ્થિતિમાં ખુદ્ટ હિ'દદેવી જ ઉભાં હોવ અને તેના કંગાળ 
રીકરા સાચે આમ હૂૃદયભૅદક રૂદન કરતાં ન હોય !! ' સકલ 
સ'સારનાં જીલમને પગ નીચે કચરી નાંખુ'' એવી ભીપષ્મપ્રતિજ્ઞા 
જાણે ન લીધી હૈય એવું તેમની આંખોના ભાવ જણાવતા હુતા, 
વિધવા દેવીના ખભાપર હાથ મૂકી તેમણે એક તામીલ ભાષા નાણુનાર 
સદ્રાસીને દુભાષીઆનુ કાર્ય કરવા બોલાવ્યો. અને ધીરતાથી તેના 
ઝુખમાંથી સ્વાભાવિક પરતુ અત્ય'ત ભારે અને સચોટ શખ્દો એક 
પછી એક નીકળવા લાગ્યા. દુભાષીએ તામીલમાં સમજાવતો હુતો:- 


“ માતા, છાની રહે; તું રડ નહિ. મારાથી નથી રહેવાતું; તારો 
પતિ જે જુલમગારેના હાથે માર્યો ગયો છે, તે હાલમાં પ્રભુને ખોળે 
જઈ બેઠો હુશે, તેણે પોતાના દેશની ખાતર પોતાના દેહુની કુરખાની 
આપી છે. તેતું નામ અમરત્વને પાસ્ત્ું' છે. તે પથારીવશ રહી કેઈ 
વ્યાધિથી પીડા પામી મૃત્યુવશ થયો હવ, તો! આજ હું આમ તારી 
સમક્ષ આવી ઉભો ન હુત. સ'સાર પણુ તેને વિષે ક'ઈ ન જાણુત. 
તેવી સ્થિતિમાં મરવા કરતાં આમ કીર્તિવ'ત રીતે તે મૃત્યુને આધીન 
થચોા તેથી તે મહા પુણ્યશાળી ગણાય. માટે હવે તુ' છાની રહે. 
જૂલમગારોના હાથે તોરી માફક જ મારી હજારો માતાઓ, ભગિનીઓ।, 
અને પુત્રીએ વેધવ્યદશાને પ્રાપ્ત થરો, ત્યારેજ હિ'હ માતાનુ કલ્યાણુ 
થશે; ચુપકીથી નહિ. આ માર્‌' શિર મે' હિ'દને અર્પેલું છે. તેતે 
ૂલમગારો આ પડથી જીરું કરી નાંખે અને મારી પત્ની પણુ તારી 
_સાકકજ એક ક'ગાળ ડુઃખી વિધવા બને તો હું મારી પ્રતિજ્ઞા પૂણું 
થં સમજીશ. તો જ સારા અ'તરાત્માને શાંતિ વળશે !. માટે માતા, 


૨૨ 


તું ૬ુઃખી ન થા. તારે ખોળે હુ' માર્‌' શિર જકુ' છું. તને આવી વૈધવ્ય 
દશાને પ્રાપ્ત કરાવનાર પણુ હુ' જ છું. મને માફ કર અને છાની 
રહે”-આટલું કહેવડાવી તે સાધુ પુરૂષ તે વિધવાને નમ્યા અને ત્યાંથી 
ચાલ્યા ગયા. આસપાસના પ્રેક્ષકો આ અદ્દભુત શખ્દો અને દેખાવ 
નઈ, સાંભળી રોયા. કેટલાકથી આ ખનાવ ન જેઇ શકાચે। તે ત્યાંથી 
ટ્રર વિખરાઈ ગયા. ભારતના પ્રજાપ્રિય આગેવાનેોમાં જ્યાં સુધી આવા 
વિશુદ્ધ સ્તેહુના સ'ચાર ન હોય ત્યાં સુધી પ્રજસેવા શુદ્ધભાવે ન જ 
થઇ શકે. 


ગ ઝર 4 
ખીન્ું દશ્ય આ મહાત્માની ક્ષમાવૃત્તિ વિષે છે. તેએ હમેશાં. 
કહેતા આવ્યા છે કે સત્યાગ્રહીએએ ક્ષમાવૃત્તિ રાખવી જેધઇએ, વેર 
લ્ેવાનેો કદ્દી પણુ વિચાર રાખલે! ન જેઈએ; અને તે માફક જયારે 
તેમણે જીવી ખતાવ્યું ત્યારે ગારાગ પ્રજએ।માં તેમ જ પોતાના 
સ્વદેશી" બ'ધુઓમાં તેમતા ઉચ્ચ ચાસ્ત્રિની અપૂર્ત છાપ પડી. 
સત્યાગ્રહની પ્રથમ વારની લડતના સમચે કેટલી ગેરસમજુતી ઉભી 
થઇ હુતી અને તેને લીધે પઠાણાએ તેમનાપર મહાઘાતકી હુમલે 
કચન હતે।. તે મૃત્યુવશ પથારીએ પડયા હતા તે સમચે પોલીસ 
ગુન્હેગારોને શિક્ષા કરાવવાના હેતુથી આ મહાત્માની જુબાની લેવા 
રેવ. જે. જે. ડોકના ઘરમાં ક્રે જ્યાં તેમની સારવાર તે ભલા પાદરી 
કરતા હુતા ત્યાં આવ્યા. આ સમયચે તે સાધુતા હૃદયમાંથી દયાનાં 
અમીઝરણું વહ્યાં. પોલીસને તેમણે જણાવ્યું કે “ મારા દેશી અ'ધુની 
સામે હું કામ ચલાવવા માગતે। નથી.' આમ જણાવી જુખાની 
આપવા ના પાડી. પોલીસ નિરાશ થઈઃ' ચાલ્યા ગયા. એક ખ્રીસ્તી 
પાદરીના ઘરમાં પૂર્વનો જગલી પ્રજા-જુલીએ-ના નેતાએ ભગવાન 
ઈસુ ખીસ્તની આજ્ઞા “ 1.076 %00# ૦1000100) %8 0૫ 10૪૦ 
૪૦૫૮ કદ? “ તમારી જાતને ચાહૅ। છે તેટલું જ દુશ્મનને પણુ 
ચાહા? એતુ': પાલન કયું. આ બનાવ જેઈ તે ઘરતાં ખ્રીસ્તી. 
ધર્મનાં અનુયાયીઓને કેટલો આનદ થચે હુશે ! ! 4 


૨૩ 


આ સાધુ પુરૂષ કહે છે કે “ પાતાના સ્વદેશી બ'ધુના હાથને 
માર ખાવો એ જેના ભાગ્યમાં લખાયુ' હોય તે ખરે પુણ્યશાળી છે; 
માશ તે ભાઇને લાગ્યુ' કે હું ખોઠું કૂં છું તો તેણ મને તેના વિચાર 
પ્રમાણે શિક્ષા ઠરી તેમાં હું તેનો દોષ કેમ કહાડું'? ” ધન્ય છે 
આવા સ્વદેશ પ્રેમને અને ક્ષમા વૃત્તિને ! ! 

તેમને મારનાર પઠાણુ જાતે સ્રુસલમાન હતા, તેથી હિંદુ મુસ" 
લમાનને સવાલ ઉત્પન્ન ન થાય અને બ'ને કોમ વચ્ચે ક'ઈ કડવાશ 
ઉત્પન ન થાય એટલા ખાતર એક જાહેર પત્ર તેમણુ “ધન્ડીઅન 
એપીનીઅન?માં લખ્યો! હતો તે મનન કરવા યોગ્ય હોવાથી અતે 
આપ્યો છેઃ-- 

“સાહેમો, મારી તમિયત સારી છે, મી. અને મીસીસ ડોક 
મારા ઉપર મરી પડે છે, અને થોડા દિવસમાં હું' પાછો નોકરીપર 
ચરીશ, જેએએ મને માર માચી છે તેનાપર મતે ગુસ્સે! નથી. 
તેશ્નાઅ અણસમજથી આ કામ કયું છે. તેમના પર કામ ચલાવવાની 
જરૂર જેતા નથી. જે ખીજ શાંત રહેશે તો આ કિસ્સાથી પણુ 
આપણુને લાભ થરો; છિુઆાએ સનમાં જરાપણ રેષ રાખવાને 
નથી. આમાંથી હિટ મુસલમાન વચ્ચ ખટાશ થવાને ખદલે મિઠાશ 
થાય એમ ઇચ્છું ષ્ું અને ખુદા-ઇશ્વરની પાસે માગુ' છું કે માર 
પડચી અને વધારે પડેતા પણ હું તો એક જ સલાડ આપીશ તે એ 
જ ઘણે ભાગે બધાએ દશ આંગળાં આપવાં તેમાં જ કોમતુ' અને 
ગરીબોનું ભલ્યું તથા રક્ષણુ થાય છે. ને આપણે ખરા સત્યાગ્રહી 
હોઇશું તા મારથી યા ભવિષ્યના દગાથી જરાએ ન ડરશું. હું ઇશ્વર 
પાસે માગુ' છું કે કોમતુ' તે ભલું કરે, તેને સત્ય રસ્તે ચડાવે, 
અતે હિ'રુ તથા સ્ુસલમાનને મારા લોહીના પાટા વડે સાધે.” 

લીન હિદનેો સેવક, 
મોહનદાસ કર્મચ'દ ગાંધી. 
4 ર પિ 


૨૮ 


ત્રીજે પ્રસ*'ગ આ સાધુ પુરૂષની નિ્ભ યતાને। છે. વેમણુ ખરા 
સમયે જે નિર્ભયતા બતાવી છે તે જેઈ દૃશ્મનો પણુ આશ્ચય ચકિત 
થઇ જાય છે. આંગળાની છાપ આપવા બાખત તેમના ઉપર માર 
પડયા બાદ તે વિષેની ચચા ઘણી જગ્યાએ થયા જ કરતી હની. 
મી. ગાંધી સારા થઇ ગયા અને પાછા કત્ત વ્યક્ષેત્રમાં ઘુમવા લાગ્યા. 
લડતની પ્રથમ વાર સમાધાની થઇ તે વિષે કેટલોક તોફ્‌ાનીઓને 
ડરખનમાં અસ'તોષ ઉત્પન્ન થયા હતો, તેમાંના ઘગા એવા હુતા 
જ પોતે કાર્ય ન કરવુ' પણુ ખીન્ન ઢરે તેમાં ભૂલ કાઢી તાકાન મચાવવુ- 
આવા લેોકેોઃમ એક સભા ભરી મી. ગાંધીને તેમાં આવવાનું આમ'ત્રણુ 
મોકલ્યું, અને કેટલાક સવાલોને ખુવાસો! કરવા સચવ્યું". સભાનુ' 
નામ સાંભળી ઘખાઓને ખાત્રી હતી કે આ સભા માત્ર તાકાતને 
ખાતર જ ભરવામાં આવનાર છે. તેમ જ તાફાનીએએ મી. ગાધીને 
મારવાને ઇરારેદ રાખ્યો હતો. ઘણાઓ શી. ગાંધીને સ સભામાં 
ન જવા સૂચવતા હુતા તેમને તેઓ ભારપૂત ક દશાવતા કે “ મારા 
ભાઇઓની સમક્ષ જવામાં જે છું ડરતો હાઉ' તો કોમનો આગેવાનો 
આ જ ક્ષણે મારે ત્યજવી જેઈગે, જે કોમની સેવા કરવાનું છું 
અભિમાન ધરાવતો હોઉ' તેનાં જ માણસોથી હું વેગળો રહો ડરૂ 
તો! મારા જેવો બાયલા ખીજે કોઇ જ નથી, ” ન જવાની ભલામણુ 
કરનારાએા આવા પ્રત્યુતરથી મડાત થઈ જતા અને તેમની સાથે 
રોરાતા. રાતે સભા ભરાઇ. સામી બાજુના માત્ર તોફાન કરવા જ 
આવ્યા હુતા. સભામાં એક બોલનારને પ્રસ્ુખે વધુ સમય આપ- 
વાનું નિયમથી ખહાર જણાવ્યુ. આ ખનાવ ખનતાં જ હોહા થઈ 
રહો. વીજળીની ખત્તીએ ખુઝાવી નાંખવામાં આવી. રૉવોલ્વરના 
અવાજ થયા, નાસાનાસ થઈ રહી. પોલીસ એકદમ આવી પહોંચ્યા. 
મી. ગાંધી સહીસલામત ખહાર નીકળ્યા. સામી ખાજીવાળા કે જેની નેમ 
સી.ગાંધીને મારવાની ઢુતી તેમની પાસે જઇ પાતાનુ' મસ્તક ધરવાને 
આગ્રહ મહાત્મા ગાંધીજી કરતા હુતા, તૅમતા સાથીઓએ ત્યાં જતા તેમને 


રપ 


અટકાવ્યા. પોલીસ ગાડી લઇને આવ્યા અને મી. ગાંધીને તમાં 
અ'દોખસ્તપૂવ ક બેસાડી ઝુકામ ઉપર સહીસલામત પહોંચાડી આવ્યા. 


હો મ ક 


એક વાર એક વસ્તુને સત્ય માની તેમાં જ કોમતું' હિત છે એમ 
ખાત્રી થઇ તો પછી તે વિચાર પ્રમાણ વર્તતાં કદાચ ખ્રહ્મા આવી 
અટકવા સૂચના ઠરે તે। તે સૃચનાનો પણુ સ્વીકાર થાય અ અસ ભવિત 
છે. પાતાના વિચાર "માટે છે એવું ને એક બાળક પણુ સમજાવી દે તે 
તે ખાળાકતા વિચારને પણુ અનુસરશે એવું સુકોમળ તેમ જ ટહ,નિશ્ચય- 
વાળ' અ'તઃકરણુ મહાત્મા ગાંધીનુ' છે. તે વિષેના એક દાખલે! આપવે! 
“સ થશે. 


છેક્લી લડતમાં હુજાશે ગીરમીટીઆ તમ જ ખીજા દિદીએ- 
આ-ખાળકેા વગેરે જેલમાં ગયાં અન આખી ટુનીઆમાં ખળભળાટ 
થઇ જા છિ'દના ભલા વાઇસરાય લોડ હાડિ'જિ સત્યાગ્રહની લડતને 
ઉત્તજન આપ્યું. વડી સરકારે પણુ હિદ્દીઆની લડાઇ કાયદેસર છે અમ 
જાહેર ક્યું . આવી સ્થિતિમા દક્ષિગ આક્રિકાની સરકાર વધુ આગળ પગલું 
ભરી શકે એમ ન હતું. વડી સરકાર અને હિ'રી ચરકારના આકથહુથી 
હિ'દીઆનાં દુઃખાની તપાસ ઠઢરનારૂં કસીશન યુનીઅન સરકારે નીમ્યું. 
ઠમીશનના બે સભાસદો મી. વાયલી અને મી. અસલીન ખજ્ઞ હિંદી 
કોમની વિરૂદ્ધના માણુસો હુતા. તેમની પાસેથી ન્યાય મળવાની 
આશા રાખવી વ્યથ છે એમ કોમ સમજવી હતી. વળી શ્મ જ 
અરસામાં ગોરાએએ જે વખતે રેલ્વેની હડતાળ પાડી હતી ત્યારે 
તેઓનાં દુઃખોની તપાસ કરવા કમીશન નીમવામાં આવ્યું હતું તમા 
તમના ખાસ પ્રતિનિધિને નીમવામાં આવ્યા હુતા. ગારા હુડતાળી* 
આએભજે તો મારકફૂાડ ચલાવી નનેહાન્સબર્ગ માં મોટો ખળવેો જગાડી 
મૂકયો હુતો, પ્રજાનો જાહેર શાંતિમાં ખલેલ નાંખી હતી, છતાં 
કમીશન ખીગ્યુ' તેમાં તેમનાં પ્રતિનિધિને ખાસ જગ્યા આપી. જ્યારે 


જદ 


ઝુ 


ઉહિ'દીએ1, શાંતપણે કાયદાની હદમાં રહી, જાતે ફુ:ખો સહન કરી 
પોતાનું કર્તગ્ય બજાવતા હુતા ત્યારે તેમનાં દુ:ખોની તપાસ ફરવા માટે 
તેમના વિરોધીએને જ કમીશન ઉપર બેસાડેવામાં આવે એ હિ'દી કોમ 
કેમ સહુન કરે? આગેવાનેને છેડી મૂકયા પછી તરત જ ચાર હુજાર 
માણુસોની એક ગ'જાવર સભા ડરબભનમાં મળી, જેમાં પ્રવિજ્ઞા લેવામાં 
આવી કે એક પણુ હિં'દીએ કમીશન આગળ જુખાની આપવા જડું 
નહિ. આખી સભાએ આ મતલખને! ઠરાવ પસાર કર્યો તે અગાઉ 
સરકારતે ચેતવાળી આપવામાં આવી હતી, હિ'દીઓએ છેવટે એવી 
પણુ માંગણી કરી હતી કે જે ગૃહસ્થોને નીમ્યા છે તેએને ભલે રહેવા 
દો, પણુ એક ત્રીજા એવા યુરાપીઅનને કમીશનમાં જગ્યા આપો ફે 
જેતુ' નામ હિ'દી કોમ આપે. સરકારે આ ન્યાયયુક્ત માગાગીનો પણુ 
તિરસ્કાર કયો! ત્યારે જ કેસે કમીશન આગળ ન જવાની પ્રાતજ્ઞા કરી. 
આ પ્રતિજ્ઞા જ્યારે જાહેરમાં આવી ત્યારે સર્વત્ર ખળભળાઢ થઈ 
રહ! અનેક સુશીબતાને અ'તે કમીશન નીમાચુ ત્યારે કેમે તેની 
આગળ જીબાનીં આપવા ન જવુ' એવી પ્રતિગ્ઞા લીધી! આવા વિચારથી 
હિંદુસ્તાનમાં અને વિલાયતમાં સર્વ કોઇ ચમકી ગયા, પણુ હિંદી 
કોમતો સારી રત સમજતી હતી કે તેઓ પાતાના જ બળા ઉપર 
લડે છે. આખી લડતને! હેતુ ખરી રીતે પ્રજાનું સ્વમાન જાળવવાને। 
હુતો, જુગાનો ન આપવાના ઠૅશાવની ખખર પડતાં જ ભલા વાઈસરીય 
હાર્ડ, હાર્ડિ'જે તેમ ન કરતાં જુબાની આપવી એવી જાહેર રીતે સૂચના 
કરી. બીજી તરફથી શ્રીયુત ગોખલેએ પણુ તેવી જ સલ્રાહુ આપી. 
વિલ્લાયતથી ભલા શિત લોર્ડ એમ્થીલે પણુ કમીશનને માન્ય રાખવાની 
સૂચના કરી. આમત્રણુ ત્રણુ ખાજીુએથી એક જ સલાહુ અતે આગ્રહ 
,થચેો, સમય પણુ એવે હતો કે જે એ સલાહને માન્ય રાખવામાં 
| ન આવે તો કે।મ દીલસેોજી પણુ શુમાવી બેસે. , પ્રસ'ગ ખરો કસોટીને 
હતો. આ સમચે આ મહાન વીર પુરૂષે જે ધ્ય, દઢ નિશ્ચધ, અને 
પ્રતિત્ઞાનું પાલન કરવાને આગ્રહું બતાવ્યો તે અદ્ભુત છે.. તેમણે 


૨૭ 


ચોખ્ખું દર્શાવ્યું કે કમીશનની સાસે કેમની ફરિયાદ તદ્ન વાસ્તવિક 
છે. કોમે એકવાર એકત્ર થઇ સત્ય માની જે પ્રતિસ્ઞા ઠરી તેના ઉપર 
પાણ ફેરવવું એમાં કોમની હાંસી થવા જેવું છેં. કદાચ આથી પણુ 
વધું દીલસોજીને જતી ઠરવી પડે તો તેતે આપણે દીલગીરીથી જતી 
કરીશું; પર'તુ લીધેલી કેમી પ્રતિજ્ઞાને કદી ન તોટશું. કેમે આખરે 
કમીશન આગળ જીખાની ન જ આપી. આ વખતે મી. એરરન્ડ્સ પણુ 
ત્યાં હાજર હતા. કેમનાં ટેઠ અને લાગણી સમજી અને અનુભવી 
તેઓ આશ્ચર્ય ગકિતિ થયા. ધીર પુરૂષની કસોટી ખરા અણીના 
જશ્ષમચે જ થાય છે. મહાત્મા ગાંધીએ તે કસોટીમાંથી પાર ઉતરી 
હિ'દી પ્રજાના સ્વમાનને દક્ષિણુ અક્રિકામાં ઉજવળ કર્યું છે. 


કઃ શ ક 


ખેમતા ખાનગી જીવનમાં પણુ એએ ખરા સત્યાગ્રહી રહે છે. 
અજ્ઞ વગેરે ત્યજી મહાત્માજી ફળાહાર ઉપર કેવી રીતે આવ્યા 
તં પ્રસ'ગ રમુજી હોવાથી અને આપવા યોગ્ય ધાર્યું છે. તેમનાં 
પત્નો શ્રીમતી કસ્તુર બેનની તબિયત તેમન અગ્રુક પ્રકારનું દરદ 
હોવાથી નરમ રહ્યા કરતી હુતી, નિમકથી લે!હીમાં સુધારો થતે 
નથી પણુ તે ઉલટું લોહીનુ' પાણી કરો નાંખે છે, મીઠાથી શરીરને 
કઇ પોષણુ કે ફાયદ્દો થતો નથી તેમ જ કળ વગેરે વસ્તુઓમાં જેઢલા 
પ્રમાણુમાં તિમક જોઇએ તેટલા પ્રમાણુમાં કુદરતે જ તેમાં રાખેલું છે 
તેટલે નિમક ખાવાની માણુસને જરૂર રહેતી નથી આવી માન્યતા 
મહાત્મા ગાંધીએ કેટલાંક પુસ્તકો વાંચ્યા પછી ખાંધી હુતી. પોતાનાં 
પત્નીને મહાત્માજીએ એક દિવસ કહ્યું કે “ તારો તબિયત સારી નથી 
રહેતી, તું જે મીડું ખાવ્ાતુ' છેડી દે તો તબિયત સુધરી જાય.* 
તે સમચે શ્રીમતી કસ્તુરબેને જણાવ્યુ” કે, “ મીઠા સિવાય કાંઈ 
ચાલે ! મીઠા સિવાય કાંઇ ખાઇ શકાતુ' હશે કે ? ” ગાંધીજીએ 
જણુવ્યુ' કે, “હા, શા માટે ન ખવાય ? મીઠા સિવાય પણુ ચાલ્રી 


૨૮ 


શકે” તરત જ શ્રીમતી કસ્તુરમેતે કહ્યું ફ્રે ““ આપજ પ્રથમ મીડ 
ખાવાતુ' છોડી જુઓને, ત્યારે ખબર પડે? આ વાકય નીકળવતાંજ 
મહાત્માજીએ દર્શાવ્યુ' કે “તારી સાથે મારે પણુ આજથી મીઠ ન 
ખાવું” અને ત્યારથી તેમણે નિમક છેોડયુ' તે સદાને જ માગે છેડી 
દીયું છે. ત્યાર ખાટ પોતાના ખોરાકમાં સુધારો કરતાં કરતાં છેવઝે 
આજે લગભગ પાંચ છ વર્ષ થયાં તેએ માત્ર કળાહાર કરે છે, ઘી, 
દુધ, દહિ' જેવી વસ્તુએ। પણુ તેમણે ત્યજી દીધી છે. 


જ 


તેમની સાથે રહેનાર વિવાર્થીઓ તેમ જ બાળકે। પણ તંમનુ' 
જોઈ અસ્રુક સમય મીઠે ન ખાવું અને અલુણ્‌। ખારાક લેવો એવાં વ્રતો 
લઈ લે છે. તેમને તેએ ઉત્તેજન આપે છે. વિવ્યાથ ઓએ પોતે કરેલો 
નિશ્ષય ખરામર અમલમાં મૂકવે।જ જાધએ શવી તેમની લીત્ર ઇશ્છા 
હવાને લીધે તે નિશ્ચય પળાય છે કે કેમ તેની તેએ જાતે જ રેખરેખ 
રાખ છે. મોટે ન ખાવું એવો આગ્રહુ કોઈ પણુ વિધાર્થીને કરવામાં 
નથી આવતો, પણુ જેએ પોતાની રાજીખુશીથી અને ઉત્સાહથી 
આવીને કહે કે અઝ્ુક સમય સુધી હું મીડુંન ખાઇશ તો તે પણુ 
પાળવું જ જોઈએ. એ સ'બ'ધમાં એક રમુજી ખનાવની નોંધ ર 
લેવાય તે! તે અસ્થાનને ન લેખાશે. તેમના સહથી નાના ૧ 
દેવીદાસ કે જેની ઉમર તે વખતે લગભગ તેર વર્ષની હશે તે 
એક વાર પણુ લીધું અને કહ્યું કે “ બાપુ, મારે એક અઠવાડીર 
સુધી અહુણા ખોરાક ખાવો છે” તેની વિન'તિ કબૂલ રાખવાર 
“વી. ત્રણેક દિવસ ખાદ એક દિવસ તે રસોડામાં ઉભે હતે 
ખમકવાળે સરસ ખોરાક જોઈ તે ખાળકનુ' દીલ પલળી ગયુ' અઃ 
“તેણુ નિમકવાળુ' શાક ખાવાની માગણી કરી. સર્જ બાળકે તેમ ૧ 
ઔજાએને મહાત્મા ગાંધી પોતાને હાથે હંમેશાં રસોઇ કરી પીરસે 
છે. ' દેવીદાસે કરેલી માગણીને! સ્વાભાવિક રીતે અસ્વીકાર થયો, 


